Historian's  Office  Libra 


*y 


The  Church  of  Jesus  Christ 
of  Latter-day  Saints 

M1<?vv£cau  MgG5v5 

,^     No.      IH9W- 

1855 


ndu, 


odu  3/ 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/trillythyroddiwrOOjone 


UDGORN  SEION, 


SEEEN  Y  SAINT; 


Yd    C  YNN  WYS 


JBGWYDDORION    "  GORUCHWYLIAETH    CYFLAWM- 
DER    YR  AMSEROEDD," 


TRAETHODAU,    LLYTHYRON,    HANESION, 
PRYDYDDIAETH,   40. 


"A  mi  »  usodaie  wylwyr  arnocb  cbwi,  gan  ddywedyd,  Gwrandewch  ai 
-sain  yr  udgoru." — Jer.  ti,  17. 

"  Moll  drigolion  y  byd.a  phreswylwyr  y  ddnear,  g  welwcb  pan  gjfodo*fe 
fauer  ar  y  laynvddoedd,  a  clilyivcb  pan  udgauo  ag  ndgorn." — Esa.  xtiii.J. 


CYFROL    VIII. 


ABERTAWY: 

AR«RAFFWYD,  CYH01DDWYD.  AC    AR  WERTH  SAN  D.  JOSKS- 
185  5. 


IT  KHAGTMADEODTJ. 

Tra  y  gwelir  ymbleidiau,  cenfigenan,  a  gau- grefyddau  wedi 
gwau  sachlen  ddu  dew  i  amdoi  wynebpryd  awyrgylch  gwlad 
anghrist  a,  chaddug,  drwy  yr  hon  ni  thewyna  belydr  o  oleuni 
"  Haul  cyfiawnder"  yn  uniongyrchol,  arweiaia  Seren  y  Saint 
barer inion  blant  y  nef  o  gam  i  gam  drwy  ddyrye  anialwch 
y  byd  i'w  nhoddfa  gbid  i  blith  "sor  y  boreu"  yn  Seion. 

Tra  y  mawrygwn  ein  braint  fwy-fwy,  o  gyfrol  bwy  gilydd 
9  gael  eyd-filwrio  a'n  cyd-filwyr,  crefvrn  ©u  cymhorth  i 
udganu  yn  groewach  a  phereiddiach  ar  ddechreu  ein  cyfrol 
ddyfodol,  ar  nad  pwy  udganwr  a'i  diwedda. 

•'  Adref,  adref,  blant  yr  Arglwydd, 
Galwad  sydd  i  dd'od  yn  ebrwydd," 
fydd  blaenaf,  mchaf,  ac  olaf  lais  eieh  Hddgokn,  nad  pwy 
a  fo,  nes  adref  y  delo  y  gwanaf  o  blant  Seion.  Sain  cywir, 
s\Vn  elir,  a  grymusder  y  gwir  i  dreiddio  i  galonau  ein 
darllenwyr  rhodded  Ner  i  bwy  bynag  a  chwytho  drwy 
IJbsqrn  Sbion  yw,  ac  a  fydd  taeraf  ac  olaf  weddi,  eich — 

GOLYGYDD, 


TBI  LLYTHYB 

ODDiwurii 

CAPT.  D.  JONES, 


AC.    OJI    UOUIWBTII 


MRS.  LEWIS,  (O  GYDWELI), 
o 

DDIXAS  Y  LLYN   IIALEX. 

AT  Y  DAP.LLEXWYR. 

Daetii  y  llvthyron  canlynol  i  law  ar  yr  2l;«in  o  Fedi,  wedi  i  ni 
ar^rafl'u  yr  Udoorn,  ynghyd  A'r  "  Cyfarwyddiadan  i  Yml'udwyr;" 
a  rneddyliasom  mai  gwell  oedd  eu  cvhoeddi  yn  ddioed  ;  a  chan 
obeithio  y  dosperthir  llawer,  fel  na  byddo  ein  haberth  yn  ormod, 
anturiwn  roddi  hyn  am  banner  y  pria,  sef  dimh.  Dylai  yr  boll 
Saint  fod  yn  ddnspartbwyr,  a  bod  yn  awyddus  i  werthu  llawer 
heb  ddysgwyl  gwobr  gan  neb  ond  Duw.  Pan  yn  myned  ;\  hyu 
i'r  wasg  beddyw,  derby niaaom  lythyr  arall  o'r  un  lie,  oddiwrth  ein, 
hanwyl  frawd  Mr.  Thomas  Jeremy  (o  Llanyhytherl,  yr  hwn  a 
gaiff  yroddangos  yn  yr  Udgom  nesaf,  os  cawn  le. 

Merikyr,   Medi  24,  1850.  J.  Davis. 

LLYTHYR  CAPT.  JONES  AT  W.  PHILLIPS. 

Dinas  y  Llyn  Hakn,  Tach.  20,  1849. 

Anwyl  Frawd  Phillips, — Yn  ddamweiniol  cefais  y  cyfle  i 
anfon  y  llythyr  hwn  o'r  eithafion  hyn,  yn  y  tymmor  oeraidd  hwn,^ 
dros  y  Mynyddoedd  Creiglyd.     Rhai  o'r  milwyr  Americanaidd,  & 


plywais  yn  awr,  syrld  yn  myned  i'r  Taleithiau,  a  hyddant  barod 
5  gychwyn  cyn  y  gorphenaf  y  llvthyr  hwn.  Tiriasom  yma  yn 
iach  a  chvsurus  ar  y  26afn  o'r  mis  diweddaf,  a  chawsom  ein  bodd- 
]oni  vn  t'awr  ar  bob  peth  yma  ar  y  cvfan,  yn  dymmorol  ac  yn 
ysbrydol,yn  gymmaint  gwell  nag  y  dywedwyd  i  ni  air  oedd  doeth- 
ineb  a  mawredd  Solomon  tu  hwnt  i  amgytfred  brenines  Sheba. 
I)\  ma  braidd  yr  oil  a  allaf  gael  amser  yn  awr  i'w  ddweyd  am  v 
]'e;  cewch  haues  helaethaeh  y  gnanwyn  nesaf.  Mae  v  Cymry 
oil  wrth  eu  bodd,  ac  yn  yrnuno  i  gauad  i  mewn  oddeutu  fiOO  n^u 
700  o  erwau  o  dir,  ar  Ian  af'on  yr  Iorddoneu  orllewinol  hon,  odd- 
eutu pedair  milltir  o'r  Ddinas,  yr  hon  wlad  a  elwir  Cymry  New- 
ydd,  tir  raor  ffrwythlon  a  hardd  a  dim  o  dan  haul  y  gorllewin  fyd. 
Nid  yw  yn  costio  dim,  ond  yn  rhad  i  bawb,  a  chvmmaint  a  alio 
pawb  lafiirio. 

Syndod  y  fath  fawr  waith  a  wnaed  mewn  blwyddyn  yn  y 
DyftVyn  gwych  hwn  !  Ddoe  cefais  y  pleser  o  fedyddio  yn  a«os  i 
ddeugain  o'r  Cymry  yma,  er  adnewyddu  eu  cyfammod  a  selio  en 
ft'vddlondeb  i  Arglwvdd  Dduw  Israel ;  a  niawr  y  llawenydd  a'r 
gort'oledd  oedd  yu  ein  plith  drwy'r  dydd !  Ein  hunig  ofid  oedd, 
am  nad  oedd  miloedd  ychwaneg  o'n  cydgenedl  anwyl  yma;  i'e, 
pob  onest  ei  galon,  gyda  ni.  Sefvdlasom  Gangen  Gymreig  o 
Eglwys  i  Dduw,  i  gvnnal  eu  haddoliad  yn  yr  iaith  yn  yr  hon  eu 
ganwyd,  a  Thomas  Jeremy  yn  llywydd,  a  Daniel  Daniels  a  Rice 
"Williams  yn  gynjjhorwyr.  Yr  wyf  wedi  gosod  pawb  o'r  Cymry 
mewn  sefyllfaoedd  cysurus,  i  gael  digon  o  waith  am  aur,  arian, 
neu  ymborth,  &c  Cyflogau  y  gweithwyr  yw  6s.  Gc.  vn  v  dvdd,  y 
crefFtwyr  o  10s.  i  12s.  y  dydd;  a  phe  buasai  holl  grefftwyr  Cymry 
yma,  buasai  rhedeg  ar  eu  hoi  gan  bobl  ag  aur  yn  eu  dwylaw  i'w 
talu.  Maey  Dyffryn  hwn  mor  iach,  fel  na  chlywais  am  haint, 
na  chlefyd,  nac  afiechyd,  er  pan  wyf  yma.  Clywais  ein  hanwyl 
Lywydd  Brigham  Young  yn  dweyd  yn  gyhoeddus,  nad  oedd  yn 
cofio  pa  bryd  y  claddwyd  neb  yma,  ac  ni  chlywais  son  am  y  fath 
beth  er  pan  wyf  fi  yma.  Yr  wyf  fi  yn  adeiladu  ty  yn  y  Ddinas, 
ar  yr  etifeddiaeth  a  barotowyd  i  mi  cyn  cyrhaedd ;  cefais  lot,  neu 
erw  a  chwarter,  i  bob  un  o'r  Cymry  a  ddewisai,  yn  y  Ddinas,  i 
adeiladu  arno  hefyd.  Cafodd  Mrs.  Lewis  lot  baradwysaidd  ar 
gyfer  y  Demi,  ac  y  mae  ganddi  dy  arno  braidd  wedi  ei  orphen 
eisoes,  heblaw  fFerm  yn  y  fan  a  nodais  ;  ac  y  mae  hi,  ynghyd  a'r 
oil  o'r  cwumi,  yn  mawr  lawenhau  eu  bod  wedi  dod  i'r  fan  hon. 


Mae  ereill  yn  adeiladu  tai  yn  y  Ddina9,  sef  o'r  Cymry,  a  phawb 
yn  lion  eu  gwedd.  Mewn  gair,  ac  ar  liys  inawr,  deallwch  n  yn. 
dweyd  fod  pob  peth  yn  dda  ar  baub  yma,  a  llawnder  0  fwydydd, 
a  chystal  siopau  ag  a  welir  yn  Nghytnru. 

tJPm  rhan  i,  sercb  y  dyweda  y  byd  mai  myfi  sydd  yn  cael  yr 
holl  bawddfyd  ar  gost  y  Saint,  dywedaf  fod  pawb  o'r  Cymry,  ond 
fy  hunan,  yn  cael  gorphwys  yma  mewn  bawddfyd  i'w  gwasan- 
aethu  eu  hunain,  ac  i  wneyd  ea  huuain  yn  hapus,  pan  nad  oedd- 
«u  i  yma  wythnos  cyu  y  cynghorwyd  fi  i  barotoi  i  fyned  o  wyth 
cant  i  fil  o  filltiroedd  yn  mhellach  i'r  de  orllewin,  ar  genadiaeth 
dr«is  Dduw,  a  hyny  ar  fy  nghost  fy  hun,  dros  beuau  mvnvddoedd 
eiryawg  drwy  lwythau  o  Indiaid  anwariadd,  ar  hyd  ft'ordd  na 
throediodd  dyn  gwyn  o'r  blaen.  Y  boreu  fory  yw'r  awr  i  gych- 
wvn;  ni  wn  pa  bryd  y  dychwelaf.  Fy  nghenadiaeth  yw  cael 
allan  y  gangen  houo  o  hil  Gomer  a  elwir  y  Madogiuid  ;  cafwyd 
eu  hanes,  ac  Sf  yn  bwrpusol  i'w  cyrchu  i  gorlan  y  liufiail  da.  U 
•Saint,  gweddiwch  am  fy  llwvddiant  ac  amddift'vuiad  fy  mywyd  yn, 
mhl.th  auwanaid  gwaedlyd.  i'e  glywch  ychwaueg  pan  y  dyck- 
veiwyf. 

L'efais  i,  a'r  holl  Gymnj,  roesawiad  mawr  i'r  Dyffryn  ;  daeth  y 
llywyddion  i'n  cyfarfod  tilltiroedd  i'n  croesawu,  a  mawr  y  llawen- 
yJd.     Pob  peth  yn  dda. 

I\In*!  fy  lludded  yn  nychu  fy  ivchyd  o  hyd,  fel  nnd  wyf  nemawr 
gwell  na  phan  gyohwynais  o  Gyniru;  etto,  nenha  Ihiw  fi  yn 
wyrthiol  yn  ol  y  dydd.  O,  Saint  anwyl,  gweddiwch  ilroswyf  yn 
awr;  canvs  y  ma«  fy  ngwaith  o  hyd  yn  tnwvhau.  Una  bai 
genyf  gyfle  t'cta  hysbysn  o'r  gobeithion  sydd  o'n  blaen  ar  fyr  i'w 
cytlawui  i  chwi,  eithr  nid  allaf.  Byddwch  amvneddgar  dipyn 
etto.  Mae  fy  ngwraig  a'm  teulu  yn  iach,  ac  yughyd  a'r  holl 
Saint,  yn  cofio  atoch  chwi  a'r  Saint  anwyl  yna,  Ffarwel  yn  awr, 
iYawd  hoff  ac  oil,  ar  fr\8  mawr. 

Elcb  brawd, 

D.  Jones. 


CAPT.  JONES  AT  W.  PHILLIPS. 

Dinas  y  Llyn  Hakn  Fawr,  Ebrill  12,  1 850. 

A'nwyl  Frawd  Phillips, — Ychydig  linellau  yn  unig  a  allaf. 
ysgrifenu  atoch  yn  awr;  cewch  weled  yr  Epistol  gan  y  brawd 
"Davis,  yr  hwn  a  ddywed  lawer  droswyf;  etto,  gobeithiaf,  te,  a 
gweddiaf  yn  feunyddiol  ar  Dduw  i'ch  cadw  chwi  rhag  y  drwg 
sydd  yu  eich  aragylchynu,  a  rhoddi  i  chwi  ddyianwad  ar  yr  holl 
Saint,  megys  y  mae  i  fugail  da  ar  ei  braidd,  fel  y  galloch  eu  cadw 
mewn  undeb,  cariad,  cynnydd,  a  llwyddiant  parhaus;  a  gobeith- 
iaf, meddaf,  fod  lluoedd  o'r  rhai  a'm  herlidient  am  y  dyn  gwaethaf 
yn  y  wlad,  cyn  hyn  wedi  ufyddhan  i  efengyl  fy  Arglwydd  i,  dod 
i  fy  adnabod  yn  well,  ac  i'ch  cam  chwithau ;  a  hyny  a  hara  i 
toinnau  garu  y  casaf  o  honynt,  Te,  a'n  cofleidio,  pe  gwelwn  hwynt 
yma.  Ofnaf  nad  yw  y  wladwriaeth  yn  rhoddi  nemawr  nodded  i 
chwi ;  eithr,  os  felly,  na  ddigalonwch,  y  mae  Breriin  y  breninoedd 
yu  gofalu  drosoch  chwi ;  efe  a'ch  cynnal,  os  byddwch  ostyngedig 
a  duwiolfrydig  ger  ei  fron  Ef.  Nac  anghofiwch  weddio  arno,  a'i 
wasanaethu.  Ni  allwch  lanw  eich  swydd  bwysig  yna,  heb  ei 
gyuahorth.  O,  mor  dda  fyddai  geuyf  weled  eich  wyneb  yma,  a 
chael  advodd  i'n  gilydd  ein  helyntion  a'n  goheithion,  ond  tebyg 
mai  yna  y  cawn  hyny  gyntaf.  Diau  fod  tylodi,  heintiau,  a  mar- 
wolaethau  o  bob  math,  ynghyd  a  chasineb  y  byd,  yn  peri  llawer 
o  binder  i  chwi  a'r  Saint;  eithr  llawenhewch  yn  hyn,  y  mae  yma 
waredigaeth  oddiwrth  bob  drwg  ond  angeu,  ac  anfynych  iawn  yr 
ymweia  brenin  y  dychryniadan  a'r  lie  hwn.  Etto,  nid  y'm  yma 
heb  ein  profi  a'n  temtio  hyd  yr  eithaf,  er  yn  wahanol  i  yna ;  ac  y 
mae  rhai,  fel  mae  yn  ofid  dweyd,  hyd  y  nod  o'r  Cymry,  yn  ymoll- 
wng  i  ddylanwadau  gau,  yn  enwedig  yr  hyn  a  elwir  yn  "  glefyd 
meJyn,"  set*  awydd  i  fvned  oddi  yma  i  wlad  yr  aur  i  gvfoethogi. 
Dychymmygaf  fod  llawer  o'r  Cymry  hynaws  ar  eu  ffordd  yma  er 
ys  wythnosau  bellach,  a'r  Dnw  grasol  a'u  cadwo  rhag  y  drygau 
sydd  o'u  hamgylch,  ac  yn  enwedig  rhag  y  cholera  morbus  ar  afon 
Missouri.  O  !  William,  dyna  yr  amser  rhyfeddaf  a'r  a  welals 
yn  fy  mywyd  i  weled  gallu  Duw  a  gallu  y  diafol.  *  *  * 
*  *  *     Mae  fy  ngwraig  a  Claudia  fach  yn  iach,  a'r  holl 


Saint,  ac  yn  cofio  atoch  chwi  a'ch   teulu  serchus,  a'r  holl  Saint 
yna.     Ffarwel  yn  awr,  ebe 

Eich  brawd, 

D.  Jones. 

D.S. — Ni  aeth  y  milwyr  Aroericanaidd  a'r  llythyr  arall  hyd  yn 
Rwr,  o  herwydd  y  tywydd,  ac  felly  anfonaf  ef  yn  awr.  Gobeithiaf 
fod  y  Uythyron  ereill  a  anfonais  \vedi  eich  cyrhaedd  yn  brydlaun. 
Mae  hiraeth  calou  arnal  am  eich  cymmanfaoedd  a'ch  cymdeithas, 
eithr  rhaid  boddloni  yn  awr. 


CAPT.  JONES  AT  Jt  DAVIS. 

Binasy  Llyn  Halen,  EbriU  12,  1850. 

Anwyl  Fratvd  Davis, —  Mae  genyf  gymmaint  o  bethau  i'w 
hysgrifenu  atoch  erbvn  hyn,  (el  nad  wn  beth  i  ddechreu  braidd, 
eithr  dywed  yr  Epistol  hwn  i  chwi  lawer  o'm  meddwl ;  ac  heblaw 
hyn,  yn  fyr,  dywedaf  wrthych  chwi  a'r  holl  Saint  anwyl  yna,  (>, 
frodyr,  byddwch  ffrddlon  a  diwyd  yn  yr  alwedigaeth  nefol,  i'r 
lion  eich  galwyd,  a  chwi  yn  gwybod  nad  yw  eich  llafur  ciiwi  yn 
ofer  yn  yr  Arglwydd.  Gwnewch  iawn  ddefnydd  o  eich  aniser  yn 
ngwlnllan  Duw  yna,  cyn  eich  gelwir  yma,  oblegid  dyddiau  blin- 
ion  sydd  wrth  law.  Mae  pob  peth  yn  dda  yma,  a  phawb  or 
Cytnru  yn  iach  a  chysurus  yma. 

Dychwelais  yma  o'r  deau  yn  mis  Chwefror,  wedi  teithio  tua 
mil  o  filltiroedd,  a  bod  o  fewn  i  lai  na  chan  milltir  i  drigle  y  Mad- 
ogiaid,  t'el  y'ra  hysbvswyd  wedi  hyny  gan  Indiad  a  fu  yn  eu  pliih. 
Nid  allaswn  fyned  yn  mhellach,  o  herwydd  i'n  ceffylau  a'n  hym- 
borth  bellu,  a'r  tywydd  gwlawiog  yn  diluwio  y  wlad.  Buom 
braidd  colli  ein  bywydau  yn  teithio  dros  y  mynyddoedd  eiryawg 
am  gannoedd  o  filltiroedd,  drwy  eira  o  dair  i  wytb  troedfedd  o 
drwch,  ac  yn  cysgu  ynddo  y  nos  heb  amgen  na  blanket  i'n  cuddio. 
(Jadaweiu  ar  oi  ambfll  ddydd  hanner  dwsin  o'n  ceffvlau  a  mulod 
i  drigo,  uen  yn  ysglvfaeth  i'r  bleiddiaid.  Buom  am  araryw 
ddyddiitu  heb  ddim  buyd,  cyn  cyrhaedd  tref  Utah  wrth  ddych- 
welyd  ;  c«wch  hanes  eiu  darganfyddiadau  i  raddan  yn  yr  Epistol, 
ond  nid  yif  yn  amser  i  ddweyd  y  cyfan  i'r  byd  yna.     Bwriadwn 


6 

gyflawni  aracan  yr  anturiaeth  hon  etto,  efallai  eleni  ;  o'r  hya 
leiaf,  ni  roddwn  i  fyny  nes  cael  gaf'ael  ar  y  Madogiaid,  a  chael 
prif  ffordd  yn  agored  i'r  Saint  ddod  o  Gymru  dros  gledrffordd 
Panama,  i  Gulfor  California,  i  fyny  yr  afon  Colorado,  ac  yna  dros 
y  tir  i  sefydliadau  y  Saint,  pa  rai  a  fyddant  gerllaw  i'r  porthladd 
ag  y  tiria  yr  agerfadau  oddiyno  hyd  yma  yn  rohob  dyffryn  cyn 
hir.  Mae  bwriadau  daionus  Duw  at  hen  hil  Gomer,  yn  cael  ea 
hamlygn  yn  rhyf'edd  a  chyflym  i'n  hanwyl  Lywydd  ac  i  uinnau. 
Anwyl  Saint,  cofiwch  a  gwnewch  y  cynghprion  a  roddais  i  chwi 
yna.  Perchwch  yr  offeiriadaetb,  a  gweddiwch  droswyf  finnau 
a'ch  gilydd. 

Wyf,  eich  brawd  yn  y  cyfarnmod  newydd, 

«  D.  Jones. 

D.S. — Pa  fodd  y  gwna  yr  Udgorn  swnio?  Anfonwch  ef  yma 
bob  cvfle  a  gaffoch.  Da  chwi,  gwnewch  eich  goreu  droswyf  gyda 
fy  llyfrau  i,  ac  anfon  yr  arian ;  bum  ar  y  daith  uchod  ar  fy  nghost 
ty  hun,  ac  ai  felly  etio  cyn  hir. 


LLYTHYR  MRS.  LEWIS  AT  J.  DAVIS. 

Vyffryn  y  Lhjn  Halen,  E brill  10,  1850. 

Hynaws  Frawd  yn  Nuhrist,— O'r  diwedd  dyddiaf  fy  llythyr 
or  lie  dedwydd  ag  yr  hiraethais  lawer  am  ei  weled,  ac  y  torais 
trwy  lawer  o  rwystrau  i'w  gyrhaeddyd;  ac  er  nad  nefoedd  ber- 
ffaith  y w  hon,  na  phawb  yuddi  yn  berffaith  ;  etto,  nid  yw  yn- 
edifar  genyf  ddyfod  yma,  ac  nid  yw  y  drygau  a  brophwydwyd 
wrthyf  yna  am  y  He  hwn  na'i  drigolion  wedi  eu  cyrlawni ;  a 
chredaf  mai  fy  nyled  i'm  Daw  da  a'i  achos,  y  w  anion  fy  nhystiol- 
a*th  yn  ol,  ex  mwyn  y  rhai  ni  cbawsant  brofiad  i'el  niyfi,  ac  fel  yr 
ymgalonogont  hwythaa  hefyd  i  ddod  yma. 

Ni  ddysgwyliwch  i  mi  roddi  hanes  manwl  am  le  ag  sydd  mor 
llawn  o  ryfeddodau  a.  hwn,  cewch  ychwaneg  gan  ereill ;  ond  hyn 
a  ddysi-edaf,  fel  brenines  Sheba  gynt,  na  fynegwyd  i  mi  yr  banner 
o  ddaioni  y  lie  hwn  a'i  breswylyddion.  Mae  y  Ddinas  yn  oael  ei 
badeiladu  yn  gyflym  wyrthiol,  a'r  wlad  oddi  amgylcb  yn  cael  ei 
Uafurio  yn  anhygcei.     Mae  yma  addoldy  cyiieus  wedi  ei  orphem 


vn  yr  hwn  v  cvfarfyddwn  ag  amrvw  filoedd  o  Saint  anwyl  boh 
Sul  o  hob  gwlad,  ac  y  clywwn  lais  rbaijorolion  daear,  a'u  hanwyl 
Lywydd  I3righara  Young  a'i  gvnghoriaid,  yr  apostolion,  ac  ereill, 
yn  ein  dysuu  yn  nghyfraith  y  nefoedd  gyda  phleser  a  melvsder 
mawr  i  mi,  ac  yn  arddangns  mawr  allu  doethineb  a  chariad  Duw 
yn  nhrefn  yr  iacbawdwriaeth  ;  ac  nid  yn  uuig  dysgir  pobl  yma  a 
hofFant  y  ddysgeidiaeth  nefol,  eithr  mwy  na'r  oil  yw  fod  y  cyfan 
yn  ymagwcddu  yn  gyferbyniol,  a  heddwch,  ffyniant,  a  chariad  yn 
teyrnasu,  a  Duw  yn  cael  ei  foli  fwy  fwy  am  y  waredigaeth  hon. 
Ni  welais  feddwyn  yn  y  lie,  na  neb  yn  cweryla  a'u  gilydd  ;  yn 
unig  clywais  am  rvw  uu  yn  bwgwth  rboi  arall  yn  y  c"  rt,  on!  bai 
fod  arno  ormi)d  eywiljdd  bod  yn  gyntaf  un  yn  y  lie  i  waeyd 
livny.  Ni  chlywaf  byth  na  llw  na  rheg  yn  yr  heol  ;  dim  an 
llofrudd  na  lleidr  nid  oes,  ar  a  wn,  yn  y  He,  nac  un  anfoesokleb 
ni  welais ;  ac  am  y  swyddwyr  uchaf  yma,  maent  yn  hynod  o 
ostyngedig,  llariaidd,  a  duwiol,— J'el  tad  i'w  blant  yw  eu  hym- 
ddvgiad  oil,  ar  a  welais.  Ofnaf  lawer  fod  clefydau,  beintiau, 
tylodi,  a  gormes,  yn  achosi  dyoddefiadau  lawer  i'm  brodyr  a'm 
chwiorydd  anwyl  yn  yr  efengyl  yn  Nghymru,  yr  byn  sy'n  peri  i 
mi  e-wvllysio  a  gweddio  llawer  am  gael  eu  gweled  yn  y  lie  ded- 
wydd  bwn  wrth  y  miloedd.  Buan  y  delo  goreuon  Cymru  yma 
oil,  ac  wetl'yn  bydd  lie.  Nid  oes  yma  neb  yn  cardota,  na  neb  yn 
dlawd  arno.  Mae  y  dynion  a  ddaeth  yma  yr  un  pryd  a  mi,  yn 
gymmaint  freeholders,  fel  mai  anhawdd  i  mi  i'w  cael  neb  i  lafurio 
fy  nhyddyn.  Amser  prysur  i  hau  yw  yn  awr  yma.  Cyflogau 
gwentbwyr  sydd  yma  yn  ddau  i  dri  dolar  y  dydd,  a  gwaith  a  bryna 
yr  hyn  ni  cheir  am  aur.  Mae  yr  boll  Gymry  a  ddaeth  yma  yn 
gwneyd  yn  dda,  ac  yn  barchus  iawn  gan  bawb.  Fl'ermiwn  gyda 
ein  gilydd  "  ar  Ian  yr  Iorddonen,"  a  gelwir  y  lie  yn  "  Gymru 
Newydd."  Mae  Capt.  Jones  newydd  ddychwelyd  o  fod  yn 
chwilio  am  yr  Indiaid  Cymreig.  Ar  frys  yr  ysgrifenaf,  gan  fod  y 
poet  ar  gyehwyn.  Ysgrifenaf  atoch  chwi,  o  herwydd  y  gobeithiaf 
fod  fy  mherthyuasau  ar  y  flFordd  yma. 

Os  na  bydd  fy  anwyl  wr,tad,  a'm  chwaer  wedi  cycbwyn  oddi  yna, 
dywedwch  wrthynt,  buan  y  delont;  da  fyddai  genyf  eu  gweled 
yma,  ynghyd  a'm  brodyr  a'm  perthynasau  oil.  09  cewch  gyfle, 
cofiwch  fiatynt  yn  serclms ;  a'm  dymuniad  calon  yw  ar  iddynt 
oil  ufyddhau  i'r  efengyl  ar  frys.  Os  dewiswch  anfon  fy  nhystiol- 
aetb  hon  iddynt,  gobeithio  y  bydd  0  dan  fendith  Duw  iddynt' 


Dywedwch  wrthynt  hwy,  ac  wrth  bawb  a  sonia  am  y  Capt.  Jones,, 
uad  yw  efe  wedi  bod  y  dyn  drwg  ag  y  prophwydasant  hwy  am 
dano,  ond  hollol  gross  yw  ei  yrnddygiad  byd  yn  hyn.  Cawsora 
ni  oil  er  yn  garedig  a  defnyddiol,  a'i  boll  ymddygiad  fel  Tad  at 
ei  blatit,  a  mawr  y  w  ein  dyled  i  ddiolch  iddo  ac  i'r  Duw  a'i  dan- 
fonodd  yn  arweinydd  daionus  i  ni.  Nid  yw  efe  wedi  cael,  nac 
wedi  oeisio  dim  o'm  harian  i,  ac  ni  chlywais  fod  neb  o'r  cwmni  yn 
golledwr  o  un  geiniog  o'i  herwydd;  a'n  gweddi  oil  yw,  ar  i  Dduw 
ej  fendithio  ar  iechyd  a  gallodd  wrth  ein  gwasanaethu  ni,  a  thalu 
iddo  yri  y  byd  a  ddaw. 

Ariwyl  frawd,  anogwch  yr  holl  Saint,  droswyf  fi,  i  barhau  yn 
ffyddlon  yn  yr  eghvys  hon,  cauys  sicr  wyf  mai  d}ma  grefydd 
lesu  Grist. 

Cofiwch  fi  yn  serchus  atoch  chwi  a'r  holl  Saint. 

Eiuh  chwaeryn  y  cyfamruod  newydd, 

Elizabeth  Lewis. 


JOHN    DAVIS,   AKGRAFFYDD,   H  E  BT  H  r  R-T  Y  U  F  1  L, 


